HINS J. MÖLLERSKA BÓKASAFNS OG LESTRARFELAGS Í MÝRASÝSLU 


PRÓFASTSDÆMI. 


REYKJAVÍK. 


Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS. EH. ÞÓRÐARSON. 
1860. 


1. 
Tilgangur félags þessa er, að efla bóklega menntun í prófastsdæminu, bæði andlega og 
veraldlega. 


2 


Öllum heiðvirðum mönnum í prófastsdæminu veitist viðtaka í félagið — þó ekki ýngri 
en 18 ára — og gángast þeir þá þegar undir lög félagsins; sama réttar og með sama 
skilyrði njóta innbúar Hnappadalssýslu og Dalasýslu vestur að Glerá, og Borgfirðingar 
sunnanmegin Hvítár, frá ofanverðu allt til Hafnarfjalla. 


3. 


Hver, sem beiðist viðtöku í félagið, riti þar um ósk sína til félagsins forseta, er þá 
má veita viðtöku, eða feli einhverjum félagsmanni á hendur, að beiðast þess sín vegna 
á félagsfundi. 


4. 
Árstillag sitt ákveður hver einn um leið og hann beiðist inntöku í félagið, eigi þó 
minna en 64 sk. silfurs, þó má beiðast viðtöku með 32 sk. tillagi, og fæst það ef félags- 
fundur finnur ástæðu til. 


ða 


Hið ákveðna árstillag skulu félagsmenn hafa goldið til féhirðis innan nóvember-mán- 
aðarloka ár hvert. Séu tillög nokkurra enn ógreidd á næsta félagsfundi, þrátt fyrir að- 
vörun féhirðis, er það undir fundarályktun komið, hvort þeir þá njóta félagsréttinda fram- 


vegis. 


6. 
Félagsmaður hver fær bókalán, og nýtur annara félagsréttinda jafnt að öllu leyti. 


( 


Til að stjórna félaginu séu árlega kjörnir 2 embættismenn, og 2 varaembættismenn ; 
það eru: forseti og féhirðir, varaforseti og varaföhirðir; enginn hafi slíkt starf á hendi 
ári lengur, nema hann sé kosinn að nýju. Missi forseta eða féhirðis við, gegni varafor- 


seti eða varaföhirðir störfum þeirra til næsta ársfundar. 


8. 
Hver félagsmaðnr er skyldur til, að takast það embætti á hendur, sem hann er til 
kjörinn, nema veruleg forföll hamli, og eins þó. hann hafi gegnt því, eða öðru embætti 
félagsins áður. 


3 


iði 
Ársfundur skal ætíð. haldinn í félagi þessu mánudaginn „á tuttugustu og fyrstu viku 
sumars. þá fram fer kosning embættismanna, verður gjörð gild. breyting á félagslögun- 
um, ráðin bókakaup, og annað, sem framför og heill félagsins varðar. 


10. 


Eigi er ársfundur lögmætur, nema tala þeirra, sem fund. sækja, svari þriðjúngi þeirra 
félagsmauna, sem í prófastsdæminu eru; ræður. þá atkvæðafjöldi öllum: úrslitum. 


(5 


Forseti kveður félagsmenn til ársfundar og stjórnar fundi að öllu leyti. Líka má 
forseti kalla félagsmenn á aukafund, þegar brýn nauðsyn krefur. 


2 


Forseti hafi öll bréfleg störf á hendi fyrir félagið, og skal hann rita þau í þar til 
gjörða bréfabók, að þeim störfum undanteknum, sem féhirðir á að gegna; líka haldi hann 
fundabók, í hverja rituð séu lög félagsins, helztu uppástúngur og samþykktir á félagsfund- 
um; þar sé þess stuttlega getið, hvað félagið hefir eignast af bókum ár hvert, hvernig 
tekjum þess hafi verið varið, og hvernig fjárhagur þess sé, samt hverjir hafi öðrum frem- 
ur hlynnt að því það árið. Báðar þessar bækur, ásamt þeirri, sem getið er í 8 13, séu 
útvegaðar á félagsins kostnað. Í hið prentaða registur yfir bókasafnið, sem raðað er eptir 
vísindagreinum, skal forseti einnig rita allar þær bækur, sem félaginu bætast á ári hverju, 
og skal það vera undir atkvæðum félagsmanna, nær endurprenta skal registrið, af hverju 
sérhver félagsmaður fær þá eitt prentrit ókeypis. Þar að auki skal forseti semja sörstak- 
an lista yfir hinar nýfengnu bækur, sem skal ritaður við hver októbermánaðarlok, og send- 
ur félagsmönnum með umburðarbréfi, líka sé hann fram lagður til sýnis á félagsfundum, 
og síðan geymdur við bréfasafn félagsins. Að lyktum skal forseti við hver árslok senda 
landsins biskupi stutta skýrslu um ástand, framkvæmdir og fjárhag félags þessa. 


13. 

Féhirðir hafi á hendi reikninga félagsins, hann innkalli árstillög félagsmanna, og gjöri 
grein fyrir á fölagsfundum; í því skyni haldi hann einnig bók eina, Í hverja skráð séu 
nöfn allra félagsmanna, og útundan hvers eins nafni hans árstillag, líka skal þess þar get- 
ið, ef einhver veitir félaginu aukaféstyrk nokkurn, líka ritar hann í hana við hver árslok 
jafnaðarreikning yfir tekjur og útgjöld félagsins í það skiptið, og leggur hann svo eptirrit 
af honum fram á félagsfundi, og skulu 2 félagsmenn, sem forseti kveður til þess með ráði 
fundarmanna, yfirlíta það og rita þar á, hvort nokkuð sé út á að setja. 


14. 


Engin gjöld. skal féhirðir greiða, nema eptir ráði og skipun forseta, og skal hann í 
hvert sinn taka kvittun fyrir því, er hann selur af hendi, er lögð sé, sem fylgiskjal, með 


reikningi hans. 


4 


15. 

Bókhlöður félagsins séu tvær að eins, fyrst um sinn, sín hverju megin Lángár, og sé 
bókunum skipt milli þeirra eptir vísindagreinum af forseta og 2 félagsmönnum, er hann 
til þess kýs. 

16. 

Bókaverðir félagsins eru 2 af félagsmönnum, og annast þeir bókhlöðurnar, hver á 
sínum stað. Bókaverðir annast um útlán bóka, og skulu semja sérstaka skrá þar yfir á 
ári hverju, hverjir hafi bækurnar og hvenær að láni fengið, og leggi skrá þá fram á .árs- 
fundi, Missi bókavarðar við, ráðstafar forseti störfum hans til næsta félagsfundar. 


17. 

Enginn má hafa bækur að láni nema félagsmaður, og eigi fleiri en 3 bækur í senn 
af sömu bókhlöðu, nema það sé eitt verk í fleiri bindum, og má ekki halda þeim lengur 
en 12 vikur í einu, nema sérlegar orsakir hamli, sem bókavörður álítur gildar; líka verð- 
ur sá, sem bækurnar fær, að nálgast þær og skila þeim sjálfur, eða fá til þess skilgóðan 
og fullveðja mann í sinn stað. Ætíð skal bókum skila aptur til þeirrar bókhlöðu, hvaðan 
þær voru teknar. 

18. 

Fái bók nokkur stórskemmd í láni, má bókavörður neita henni móttöku, og skal þar 
um rita forseta álit sitt, en sá, er bók spilltist hjá, skal færa hana forseta, er þá nefnir 
til 2 félagsmenn að meta spjöllin, og borgar sá, er léð var, slíkt er þeir ákveða, eða út- 
vegar aðra jafngóða bók í staðinn. 

19... 

Hver sá maður, sem viðtaka er veitt í félagið, fær frá forseta viðtökubréf, og fylgir 
því eitt prentrit af registri yfir bókasafnið og af félagslögunum. Jafnframt skal forseti til- 
kynna féhirði og bókavörðunum nafn, stétt og heimili þess manns, og féhirði að auki upp- 
hæð tillags hans. 

20, 

Heimilt ér hverjum að segja sig úr félaginu þegar hann vill, þó skal hann gjöra það 
á ársfundi, eða og bréflega fyrir forseta, ekki seinna en fyrir nóvember-mánaðarlok; skýrir 
forseti þá aptur féhirði og bókavörðum frá því, 


2 
Hver sem flytur út fyrir ummerki þau, sem nefnd eru i 8 2, er laus við félagið. 


þÐR “ 
Með lögum þessum eru af numin hin fyrri prentuðu lög félagsins. 


Lög þessi eru gjörð og samþykkt á ársfundi hins J. Möllerska bókasafus og lestrar- 
félags að Stafholti 10. september-mánaðar 1860. 


Þ. Eyjúlfsson. M. Gíslason. E. S. Einarsen. Th. E. Hjálmarsen. J. Sigurðsson. 
H. Bjarnason. Valdi Steindórsson. 


a nn— 


